Ì / 


AT Y CYHOEDD. 


ANWYL FRODYR A OHWIORYDD, 


Yr wyf fi, Richaid Griffith Williams, Stiward Llong, wedi cyfarfod a 
niwed i fy ochr chwith ar yr 8fed o Hydref, 1894, yn y Low Level Crossing 
ar y Uei yn Barry Dock, Gafaelodd dwy ran o râff oedd yn gysylltiedig a 
wagen o lo, 15 tunell o bwysau, yn y rhan isaf o fy nghoes, cododd fi oddiar 
y ddaear, a thaflodd fi i lawr; wedi hyny llithrodd y rhâff o dan fy migyrnau, 
gan fy nghodi ugain modfedd oddiar y ddaear, fel y cafodd fy nbroed ei gwasgu 
yn enbyd, a fy nghorff ei guro yn erbyn y llawr. Y canlyniad fu i fy nghoes 
gael ei brifo yn dost ac i fy nghorff dderbyn niweidiau mewnol difrifol, gan fy 
mod wedi gwaedu dair gwaeth, y tro diweddaf yn Awst, 1897, pan y rhedodd 
fy ngwaed am bedwar diwrnod a phedair noswaith. Yr wyf o hyd yn dioddef 
poen yn fy ochr chwith i lawr hyd fy nhraed, ac yr wyf yn analluog i ganlyn 
fy ngwaith ar y môr, na gwneyd dim ar y tir. 

Drwy garedigrwydd cyfeillion ynglŷn a. gwerthiant y Caneuon Oysse- 
gredig hyn, cynorthwyir fi i gael fy mwyd a'm lletty bob dydd, gan na chefais 
unrhyw ad-daliad oddiwrth Gwmpeini Dock a Rheilffordd Barry, y Cyfar- 
wyddwyr, na'r Goruchwyliwr, Mr. R. Evans. 


Teimlwn yn ddiolchgar pe bai unrhyw gyfeillion yn fy nghynorthwyo 
i ddwyn fy achos ger bron y Llysoedd Gwladol. 


Ydwyf, eich gostyngedig frawd, 


Awst 22ain, 1898. ER. G. WILLIAMS. 


I. 


NE'S ddwr o'r graig i yfed, 
I dôri'm syched mawr ; 
Ce's beuuydd fara i'w fwyta, 
O'rnefydaethilawr: 
Ce's delyn tu yma i angeu, 
Fy holl cystuddiau ffôdd, 
I ganu i'r Oen fu farw, 
Mae'n Brïod wrth fy modd. 


H. 


Mi gysgaf hîn yn esmwyth 
Ar fyr yn llwch y llawr, 
Yn holliach, wedi gorphen 
Milwriaeth f' Arglwydd mawr ; 
Heb elyn i fy mlino 
I dragwyddoldeb maith ; 
Câf fuddugoliaeth hollol 
Yn lân ar ben fy nhaith. 


I. 


S dôf fì trwy'r aniawlch, 
Rhyfeddaf fyth Dy râs, 

A'm henaid i lonyddwch 

'R ol gânwaith golli'r maes, 
A'r maglau wedi eu tôri, 

A'm traed yn gwbl rydd ; 
Os gwelir fi fel hyny, 

Tragwyddol foli a fydd. 


II. 


Os gwelir fi, bechadur, 
Ryw ddydd ar ben fy nhaith, 
Rhyfeddol fydd y canu, 
A newydd fydd yr iaith ; 
Yn seinio “ Buddugoliaeth,” 
Am iachawdwriaeth lawn, 
Heb ofni colli'r frwydr, 
Na boreu na phrydnawn. 


I. 


p^ myrdd o ryfeddodau 
Ar doriad boreu wawr, 
Pan ddelo plant y tônau 
Yn iach o'r cystudd mawr; 
Oll yn eu gynau gwynion, 
Ac ar eu newydd wedd, 
Yn debyg idd eu Harglwydd 
Yn d'od i'r lân o'r bedd. 





M^? golwg ar byrth angeu 
Yn erchylliawnimi; 
Mae dyfroedd yr Iorddonen 
Yn ddyfnion acyn ddu ; 
Bydd rhodio'r dyffryn tywyl 

Yn drwm i'm henaid trist 
Ar ffordd yn dra dïeìthr, 
Heb gwmni Iesu Grist, 


TI: 
Nid oes ond gweled Iesu 
Yn gwaedu ar y bryn, 
A ffydd i ymaflyd ynddo, 
A'm cynnalyn y glyn: 
Fe'm gwared rhag euogrwydd, 
Ac ofnaw angeu du ; 
Fe wna y ffordd yn hyfryd 
Oddi yma i'r Ganaan fry. 


ce SO 


“ pum cadw ar bob awr, 
Frenhines Brydain Fawr ;” 
Duw, cadw hon. 
Teyrnased etto'n hir, 
A than ei nawdd yn wir, 
Boed blodau hedd trwy'r tir ; 
Duw, cadw hon. 


I. 

Bydd iddi'n darian gref, 
Rho iddi nawdd o'r nef ; 
Duw, cadw hon. 

Pob rhyw elynol gâd, 

Eiddigedd, llid, a brâd, 

Darostwng nefol Dad ; 
Duw, cadw hon. 


ce O 


M^E hên Wlad fy Nhadau yn anwyl imi, 
Gwlad beirdd a chantorion enwogion o fri; 

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd, 

Tros ryddid gollasant eu gwaed. 


Cydgan— 
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad, 


Tra môr yn fur i'r bur hoff bau, 
O bydded i'r hen iaith barhau, 


T1 
Hên Gymru fynyddig, paradwys y bardd, 
Pob dyffryn, pob chlogwyn, i'm golwg sydd 
hardd ; 
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si 
Ei nentydd, afonydd i fi. 


Cydgan—Gwlad, gwlad, &c. 


III. 
Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed, 
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed, 
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brâd, 
Na thelyn bôrseiniol fy ngwlad, 


Cydgan—Gwlad, gwlad, &c. 





